







| CAN HE NN 


YN RHODDI HANES 


Y gwahan. I GLEDRFFYRDD, (Railways) sydd! 
mewn golwg, i fyned trwy Siroedd, Cymru ; yn 
nghyd a mawr. ddymuniad, y wlad am, ew gweled, 
er lles a daicnt 3 ycyffrediu. 





















Fy ugbyfaill Shon Dafydd pwy denydd sy o'r wlad 
lÌae'r amser eleni i'n lloni: 'am wellhad, i 

Amy Railway newydd mae llawe? o stŵr, 

Ond ôi cweled hi'n 'dechïeu dymŷnâ pob gwrs - 
Ni fi erioed fasiwn beth, AU 
Try Gymru erioed 'fasiwn beth. 


Dwed ltobin y cybydd Casnewydd ar daitb ,. 
/Mae acw ddisg wyliadcael,gweled,y gwaith, 
A dymw yw'r sitrdd ymhob gwlad a thre, ds 
“Cawn lâwader o bob peth pan' ddelo, Railway 
afu erioed, &c. 


iw gwaith Tt  maeswniaid mawr siarad ysydd, 
o Fe ddy wedodd 'Tafarnwr s sy'n byw yn Say 

«Pan ddel Railway newydd mawr gynydd a raf, 
'Â dyma 'medroddion trigolion Llandaf. 


Ni fu eioWlP ŵc. 


“Mhontfaen y bu siarad cewch glywed mewn gair, 
Gan'r “Hwcstecs mor wired wrih ddwad o'r ffein; 
Fê ddaw Railway uewydd gobeithiaE ar (rys, - 
Gae n ddigou o law nder am haner y pris, 

Na ya erioed, es 





mg 


; 









'Í'rwy Penbont ar ogwr mae dwnd ŵr ŷ daw; 
Taibach, Aberafon i'w lloni rhagllaw, 
Castellnedd a'r Fonachlôg mor enwoy ar hynt; 
Eiri Abertawy cyn gynted a'r gwynt, 

| Ni bu erioed, &c. 


Bydd y trefydd a'r gwledydd ar cynydd i gid, 
Panddaw Railway newydd trwy'n broydd mae'n 
ciwe VLYG; | 

Mae pcbl Llandeilo 'n ei llunio hi'n llon, 
A gwaeddant yn bendant wel llwyddiant i hom, 
Ni fu erioed, &c. 


Abergwili a Chaerfyrddin sy'n erfyn yn wir, 

Ei bod ar ddechreuad mae siarad trwy'r sic, 

St.Clears a Maenclochog mor gefnog a gawn, 

Abergwaen fydd mor odiaeth a'i lluniaeth yn llawn; 
nyeu Na fu erioed; &c. 


Gwneir cainc o Gaerfyrddin medd Mocyn y maer, 
Ac hefyd mi glywais gan Shincyn;y saer, * 
Y daw hi irwy Lambed ceir gweled y gwaith, 
Aberystwyth íŵyneiddlan cyn diben y daith: 

' Ns fu erioed, &c. 


Ac befydmnae siared.a dwnad pob dydd, 
Y daw trwy Langadog a-Llandofery gael badd; 
'Frecastell yn Jywel af drafael ymdroir, ' 
_ Abtrhonddu Iwyneiddber âr gyfer a geir. 

| o Nv bu enoed, &c. 


'Trwy Bronllys a'r/Gelli'n dra heini 'r â hon, 

I Henffordd-a'r Mwythig fei lluniwyd yn llon, 

Oddiyno trwy'r Gogledd bydd mawredd tra maith, 

aercybi yn-Mon fwynedd fydd diwedd y daith. 
Ni bu erioed, &c- 





| 
| 
i 





v 
63; 
<» 


MW Caine arall fe ddywedir sydd yn sicr ofod, 
“dU O Aberhonddu a Chrughoweli'r Feni mae'n dod, 
|N Oddiyno i Drefynwy fe'i gwneir heb wahan, 
Ac yno Gaerloyw mor hoyw yr an'. 
Ni fu erioed, &c. 


d O Ferthyr bu glewion: wyr dewrion eu dysg, 
t YnJlunio y, Railroad er mawrglod i'n mysg, 
O Aberhonddu i i Ferthyr pan gwelir hi'n glir, 
Trwy' r creigiau a'r mynyddau fe syna pob sir. 
At fu erioed, &c. 


Ac hefyd y dwedir y gwneir yn ddiau, 
O Ferthyri Hirwaen 'Railwdy heb'nacau, 
I Gastellnedd wedy'n cyn terfyn y daith 
Fy MU ŷw gweled dechreuad y gwaith.” 
lic ì Nifu erioed, &c, 


Daw Railway clywch banesa cefais ì gyd, 

'Trwy'r Brynmawr a Chendle diddadl gwneir hon, 

TH Sirhowy, am y Rhymi mae son. YD 
Ni fu erioed,&c. 


» I^ O'r Feni i Ferthyr nrodd prysyr uewn. pryd, 
| 


Pan weîr /Railway yma mi ad A'n dU at, 
Câwn ddigon o ffrwythydd coedydd yn rhâd, 
A'r Hwcstars mi wranta gawn weled yn dod, 
Yn feddwach o'r hanner. na bucnt Uai 
Na fu erioed, &c, ; 


'Nol iddynt hwy ddechreu ar y swydd êr rhwyddhad 
Daw digon,o lawnder ar gyfer pob gwlad, 
Bydd y 'creíftwyr a'r labourers mi ddyweda' n ddible 
Caent gig yn lle sgadan yn llawen eu lle. 

Na bu erioed,&e. 


- 








Hn Â 
Bydd mwynwyr a'r coliars mewn Ìlawnder a llwydd 
Pan ddel /îailay newydd mewn gafael i'n gwydd, 
Y fforgemen a'r ffounders a'r tyner wyr tan, 

Caent ddigon o arìan o fawrion ìi fân, 
Na bu erioed, &c. 
Ac hefyd i'r ffarmwyr mae'n gysur i gyd, 

_ Caent gario i'r farchnad eu henllyna'u hyd, 

A'i werthu am bris uchel heb'drafael:ni ymdroi'r, 

A'r arian i'r goden yn gyfan a geir. 

| Na bu erioed, &c. . 

Y gwaethydd harn sydd yn cyffro'n bur effro mae'n 

Siwr',,, 

— Gweled cwnad. y prisiau ddymyna pob gwr, 

Hyn gawn mi obeithiaf a dymynaf heb ble, 

Cyn hir;trwyn hardaloedd os na ebymerodd le. 

* Cymered hyn l& NR 

Trwy Gymru boed i llyn gymryd lle. 

Bydd y meibion a'r merched ar gerdded bob un, 

— Yn rhodio trwy'r trefydd dywedydd dydd llun, 

— Pob mab am ei wedgen mor ddiddani ddod, 

A step Ladies China fydd benaf yu bod. 

. Na fu erioed,&c. 

|. | Weldyma ddymyniad a:bwriad y bardd, 

|”. |. Gwel'd y siroedd a'u tiroedd dylfrynoedd fêl ardd; 

| A'r Railways trwy'r gwledydd a'r trefydd yn dod, 
Whi gwaeddwn am weled dechieuad Railrosd. 
: Cymered hyn le 
Cyn hir boed i hyn gymryd lle 








gene anu ynn gi RR 


Agraffwyd gan Du vid Jones, Merthyn 
















